YN 


a Llaiidiots ^ 


* 


GOSOD ALLAN Y MAWR LESHAD 


| A WNA Y RAILWAY NEWYDD, 


An nghyd a'i 


GAN 


. “wn: EE 
I'w chanu ar y Don, “ Ra 


Dewch gyfeillion trwy'r holl wlad, 
Yma'n awr ì wrando caniad, 
Ceisiaf dd'weyd i chwi yn ufydd 
Am lesbad y Railway Newydd. 
_— CHORUS: mf 
—s Buan daw yny bla'n, eí. 
Buan daw yn y bla'n. _^ o'e 
Am y lles wna'r Railway Newy - 
7. Dewch yn ufudd i roi cân. 


'O'r South Wales, gerllaw Caerfyrddin, 

Er ein lloni daw yn llinin ; 

Drwy'r holl drefydd yn ddiaros, 

Nes cael cwrdd a line Llanidloes. 
Buan daw yn y bla'n, &c. 


Nid yw'r Prydydd yn prophwydo, 

Gan fod cannoedd arni'n gweithio, 

Rhowch eich harian yn ddidrwbwl, 

Fe ddaw'r interest arni n ddwbl. 
Buan daw yn y bla'n, &c. 


Ni bydd eisiau colli cysgu, 

Byth wrth gario calch ond hyny, 
Gyda'r train y daw yn gyson, 

_ Rhowch e'n dew, cewch lafur ddigon. 
— _ Buan daw yn y bla'n, &c. 


Ffarwel i'r coed, y mawn. a'r rhedyn, 
Twnawn fyw yn eithaf heb fwg eithin, 
Fe geir y glo'n resymol hynod, 
Yn yr Yard gerllaw i'r railroad, 

Buan daw yn y bla'n, &c. 


— Ni fydd eisiau crafu'r lludw, 
“Gan y gwragedd dywydd garw, 
“ Gyda'u gilydd cant hwy wledda, 
'Wr:h dan glo ar rew ac eira. 
“Buan daw yn y bla'n, &c. 


— Chwi gewch weled bydd y Navvies, 
^Y ngwario'u harian yn lled hwylus, 


D. JONES, LLANBYDDER. AG E. GAIFFITHS, 


O GAERFYRDDIN I. LANIDLOES, 


gwahanol canghenau trwy y Wlad yn gyffredino 


- 
i 


- a he & _ a 
'Nol iddynt weìthio'r dydd-yn galed, 
Ant y nos i-garu'r merched. 

Buan daw yn y bla'n, &e. 


ferched, cofiwch chwithau, 


sees bach yn dygwydd weithiau, 


HE, * iJ 
o g chwithau oll ofalu, 
oin. y bydd edifar i chwi. 
Buan'y daw yn y bla'n, &c. 


Shiopau'r wlad a fydd mewn llawnder, 
Wrth gael eu nwyfau o Manchester, 
Gyda'r traîn nìd oes colledion, 
Fel sydd ar y moroedd mawrion. 

Buan daw yn y bla'n, &c. 


Fe ddaw rhai:o'r bonedd pena, 

I afon teifi i bysgota, 

Ac ereill i'r ffynonau hefyd, 

A glan y môr er mwyn eu hiechyd. 
Buan daw yn y bla'n. 


I dref Caerfyrddin gwnaiff ddaioni, 

A Chynwyl Elfed gyda hyny, 

Llanpumsaint hefyd a Phencader, 

A Llandyssil fydd mewn llawnder. 
Buan daw yn y bla'n. 


Castell Newydd a Chilgeran, 

Llechryd, Aberteifi w'w'an, . > 

Llandydoch sydd yn gwaeddi'n hynod, 

Y bydd hi'n haws i werthu'r pysgod. 
Buan daw yn y bla'n. 


Llanfibangel a Llanllwni. 

A llanbydder sy'n clodfori, 

Mae'r shiopwyr a'r Tafarnwyr beunydd, 

Yn dysgwyl am y Railroad newydd. 
Buan daw yn y blâ'n. 


Î Llanbedr, Llanfair, a Llanddewi, 


Tregaron fwynlon ac Ysbytty, 


FLWAY NPERD.” 


tT o 


MERTHYR-TYDFIL. 


7 


Llangeitho hefyd, a Swydd ffynon, 
'Pontrhydfendigaid gywir galon. 
Buan daw-yn y bla'n, &c... 


Talysarn, ar Ystrad, Aberaeron. 
Ac Aberystwithz sydd-yn ffyddlo 
Gan ddysgwyl daw rhyw lu o £ 
I ymwel'd a x-dref o'r. 

Buan daw yn y b 


Fe gaiff y Ffermwyr heb ar o 
Werthu'r Moch, y Caws, a'r M 
Defaid, Gwartheg a Cheffylau, . 
Am brisiau mawr i fyn'd gyda'r Railwn 
Buan daw yn y bla'n, &e. uc 


Gaiff hen wragedd lanw'u boliau, 

Ar ol dyfod gyda'r Railway, 

Dyma fydd eu gwir Ìawenydd, 

Hwra, Hwra, i'r Railroad newydd. 
Buan daw yn y bla'n, &c. 


Bydd ie'netyd broydd a bryniau, 
Gyda'r train yn do'd i'r ffeiriau, 
Yno gwnant hwy dretio'u gilydd, 
Pawb yn llammu mewn llawenydd. 
Buan daw yn y bla'n, &c..._. 


Gofalwch ferched am y eylehau, 
Wrth fyn'd i'r train, waeth cul yw'r 
drysau; Cd 
Gwell yw tynu rheiny allan, 
Nae i neb niweidio'i hunan. 
Buan daw yn y bla'n, &c. 


Wrth derfynu fy mhennillion, 
'Rwy'n dymuno i bawb gael digon, 
O bob llewndid yn ddiamau, 
A ehofiwch brynu Cân yr Railwa 


£ Argraffwyd gan. D. GRIFFITHS, Aberta' 1 





